જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | જેઠસુદ-૦૬ 1 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ 
નર્મદા કાઉન્સિલ સાબર રીજીયન દ્વારા આયોજીત પંચામૃત - ૦૫ 
એક પ્રયાસ પ્રતિભા ખીલવાવાનો... "પંચામૃત" એટલે સાબર 
રીજીયનનો બ્રાન્ડ પ્રોગ્રામ જેની સૌ આતુરતાથી રાહ જોતા હતા તે. 
તાઃ 23 થી 27 મે-2024 દરમ્યાન સ્વપ્નસૃષ્ટિ રિસોર્ટ ખાતે. 
ભવ્યાતિ ભવ્ય રીતે ઉજવાઈ ગયો. જેમાં 150 બાળકો અને 15 
મેન્ટેરો પાંચ દિવસ માટે જોડાયા હતા, જેમાં 
પ્રથમ દિવસે... 
સવારે 8.30 કલાકે સ્વપ્નસૃષ્ટિ રિસોર્ટમાં ટ્રાવેલ્સ, જીપ, કારમાં 
બાળકોનું આગમન થયું ને પક્ષીઓના કલરવમાં બાળકોનો 
ખીલખીલાટ ભળ્યો. રજીસ્‍ટ્રેશન કરી તિલક અને પુષ્પવર્ષા દ્રારા 
ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ઓપનિંગ સેરેમની પ્રશાંત 
નાકરાણીના સંચાલનમાં રીજીયન ચેરમેન બીપીન રંગાણી, ચીફ 
સેક્રેટરી નિરલ ભાદાણી, 19€ દિલીપ ધોળું, સેક્રેટરી તુલસ 
સેંગાણી ટ્રેઝરર વિશાલ લીંબાણી, જોઈન્ટ ટ્રેઝરર ઘનશ્યામ 
સુરાણી, પંચામૃત -05 કન્વીનર અલ્પેશ રામાણી, યુવાઉત્કર્ષ 
કન્વીનર લીનાબેન છાભૈયા, સામાજીક આધ્યાત્મિક કન્વીનર 
રશ્મિબેન વાડીયા, ડિવીઝન સેક્રેટરી જતીન દિવાણીને મંચસ્થ. 
કરવામાં આવ્યા.દીપ પ્રાગટ્ય કરી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનર્ન 
આરતી કરી શુભ શરૂઆત કરવામાં આવી. નિરલ ભાદાણી દ્રારા 
તમામ મેન્ટરોનો અને આયોજકનો પરિચય અને રીજીયન ટીમ 
માંથી પધારેલ મહાનુભાવોનો પણ પરિચય કરાવ્યો. અલ્પેશ 
રામાણી દ્વારા પંચામૃત-5 માં જનરલ નિયમોની સંક્ષિપ્ત માહિતી 
આપી. સુંદર મજાના ભોજન બાદ વિરામ, 4.00 કલાકે હાઈ ટી 
અને હળવો નાસ્તો કરી ભારત વર્ષના 12 જ્યોતિર્લિંગના નામર્ન 
ચિડ્ઠી ઉપાડી બાળકોની ટીમો બનાવવામાં આવી. બાળકોને. 
આપેલા વિષય પર એક નાની નાટિકા તૈયાર કરાવવામાં આવ 
જેમાં બાળકોની સૂઝબૂઝ અને ક્રિયાશીલતાનો ઉપયોગ થયો 
તેમનામાં રહેલી પ્રતિભા બહાર આવી જેના દ્વારા કેટલાક લીડરો, 
એન્કર્સ, અને ડાઇરેક્ટર,સિંગર્સ તૈયાર થયા અને ટીમ સ્પિરિટ 
બહાર આવી. રાત્રી ભોજન બાદ મનોરંજન કાર્યક્રમમાં 
સ્વપ્નગ્રામની મુલાકાત સંગીતના સથવારે લેવામાં આવી. 
દ્વિતીય દિવસ... 
વહેલી સવારે પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં પક્ષીઓના કલરવમાં યોગા 
અને એરોબિક્સ કરાવવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ બાળકોને પોતાની 
રુચિ પ્રમાણે ડ્રામા, ડાન્સ, સંગીત, આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ, એન્કરિંગ, 
આર્ચરી જેવા મેન્ટર્સના સાનિધ્યમાં રહીને આમાં વિશેષતા 
લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ મોટીવેશનલ સ્પીકર 
સબકોન્સીયસ માઈન્ડ પાવર ટ્રેનર અને કસુંબો ફિલ્મના પ્રમોશન 
પાર્ટનર જતીન સાધુ પાસેથી જીવનમાં એકાગ્રતા કેવી રીતે લાવવી 
તેની સુંદર માહિતી પ્રેક્ટિકલી પ્રયોગો કરાવી આપવામાં આવી. 
બપોર પછીના સેશનમાં પોતાની સ્કિલ ડેવલપ માટે પર્સનલ 
ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી સાથે સાથે આઇસ્ક્રીમની મજા પણ માણી 
અને સંધ્યા આરતી કરી ભોજન લઇ રાત્રીના સેશનમાં સૌ 
ગરબાના તાલે જુમ્યા હતા. 
તૃતીયદિવસ... મણિ 
પંચામૃત જેમાં બાળકોમાં શારીરીક ક્ષમતા અને સાહાસિક વૃત્તિ 
વધે તે માટે સ્વપ્નસૃષ્ટિ એડવેન્ચર પાર્કમાં બાળકોને ટ્રેકિંગ દ્રારા 
લઈ જવામાં આવ્યા ત્યાં અમરનાથ ધામના અને બાર 
જ્યોર્તિલિંગના દર્શન અને આરતી કરી બાળકોને એડવેન્ચર 
એકટિવીટી જેવી કે જીપ લાઇનિંગ, મલ્ટી ટાસ્કકિંગ રોપ વોકિંગ, 
બાસ્કેટ બોલ, સાથે જૂની રમતો અમદાવાદ,ગોળ ચોકડી, ચેસ 
રમાડવામાં આવી અને નેચરલ લાઈવ અંબામાંથી કેરીની મોજ 
અને લેમિનો મેંગો જ્યુસની મજા માણવામાં આવી. આખા દિવસ 
દરમિયાન પંચામૃત ના મુખ્ય સ્પોન્સર વેદ સ્કુલ ઓફ 
એક્સેલન્સના ટ્રસ્ટીશ્રી હર્ષ લીંબાણી અને પૂર્વી લીંબાણીએ 
બાળકો સાથે રહીને ખૂબ મજા કરી અને મજા કરાવી.સંધ્યાં ટાઈમે 
સ્વિમિંગની મોજ કરવામાં આવી.રાત્રી સેશનમાં ડાયરેક્શન મુવી, 
ડાયરેક્શન વર્કશોપ જેમાં માધવસિંહ (હોમમેડ ફિલ્મ એકેડેમી) 


તા.૧૨-૦૬-૨૦૨૪ | બુધવાર 


| ૭02 1૫0.: 1508 


અને શ્લોક પટેલ ફિલ્મ પ્રોડક્શન 
દ્વારા આખી ફિલ્મ કેવી રીતે બને 
છે તેની સુંદર માહિતી આપવામાં 
આવી. 
| ચતુર્થ દિવસ... 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની 
આરતી બાદ યોગા, એરોબિકસ 
%, તેમજ બાળકોને સામાજીક 
આધ્યાત્મિક પ્રશ્રોત્તરી કરી નિરલ 
ભાદાણી દ્વારા બાળકોનું 10 લેવલ, 
ચેક કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ 
એન્કરિંગ શું છે.. સ્ટેશન 
સંચાલનમાં કઈ કઈ બાબતો 
ઉપયોગી છે.. ઓડિયન્સને કેવી 
રીતે કનેક્ટ રાખવા.. તેની સુંદર 
રં માહિતી નિરલ ભાદાણી તેમજ 
મેન્ટર મયંક પ્રજાપતિ દ્વારા આપવામાં આવેલ સાથે બાળકો, 
આઈસ કેન્ડીની પણ એન્જોય કરી. ડ્રામા ટીમ મયંક પ્રજાપતિ, 
ભાવિકા ગોરાણી, લીના છાભૈયા, નિરલ ભાદાણીએ બાળકોને 
રમતા રમતા વાતો કરતા... વાતોને ક્યારે ડાયલોગમાં પરિવર્ત 
કરી દીધા તેનો બાળકોને પણ ખ્યાલના રહ્યો અને બાળક પોતાની 
રીતે ડ્રામા ડાયરેક્શન કરતા થઈ ગયા.મોન્ટુ પ્રજાપતિ અને દ્રષ્ટિ 
ધોળું દ્વારા ડાન્સ કોરિયોગ્રાફી શીખવાડવામાં આવી...પંચામૃતના 
દ્રોણાચાર્ય એટલે કે પ્રશાંત નાકરાણી એ બાળકોને એક લક્ષ્ય 
સાધીને આર્ચરી ના પાઠ શીખવાડ્યા અને સતોડિયા રમાડ્યા 
આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટમાં બાળકોએ વેસ્ટ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી 
સુંદર સુંદર ઘર સજાવટની વસ્તુઓ બનાવી જે આર્ટ ગેલેરીમાં 
મૂકવા જેટલી ઉત્તમ હતી. જેમાં પેપર, પૂઠા, જૂની બોટલો, ખોખા, 
પાણી વેસ્ટગ્લાસનો ઉપયોગ કરી રરિમ વાડીયા , રિદ્ધિ લીંબાણી, 
રીના રામાણી, સ્તુતિ સાંખલા, રાની રૂડાણી, મીના રંગાણીએ 


ગાઈડ કર્યા. આ દિવસો દરમિયાન વિઝીટર મેન્ટર ચિરાંગી અને 
ક્રિષખા (ગુરુ આર્ટ) ના સહયોગથી બાળકોને માર્શલ આર્ટ, 
તલવારબાજી અને યોગાના અવનવા દાવ શીખવા મળ્યા જેમાં 
અલગ અલગ કાર્ટવીલ, પિરામિડ બનાવ્યા. પંચામૃત પાંચના મુખ્ય 
કન્વીનર અલ્યેશ રામાણી દ્વારા દીકરીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સના દાવ 
શીખવવામાં આવ્યા... તુલસી સેંગાણી , પ્રશાંત નાકરાણી , 
અલ્પેશ રામાણી દ્વારા બાળકોને 
વિસરાઈ ગવેલી જુની રમતો 
રમાડી જેમાં ખોખો,કબડ્ડી, 
સતોલિયાનો સમાવેશ 
થયો.શ્લોક ચોપડા જેઓ _ 
આઇકોનિક ઇન્ડિયા એવોર્ડ * 
વિનર છે તેમણે બાળકોને 
સંગીતનું નોલેજ આપ્યું. સાથે ક» 
સાથે રીજીયન 01૨૦ અતુલ 
દિવાણીના ફાર્મ ના ફ્રેશ તરબૂચ 
ખાવાની મનભરીને મજા માણી. 
પંચમ દિવસ.. 

પંચામૃત ની ક્લોઝિંગ સેરેમીમાં 
સંપૂર્ણ સંચાલન બાળકો દ્વારા 
જ કરવામાં આવ્યું. કાર્યક્રમમાં 
સેન્ટ્રલ પ્રેસિડેન્ટ પંકજ 
પારસીયા,સેન્ટ્રલ ટ્રેઝરર મિનેશ 
વાડીયા, સેન્ટ્રલ યુવા ઉત્કર્ષ 0120 નિલેશ સુરાણી, સાબર 
રીજીયન ચેરમેન બિપિન રંગાણી, મિશન ચેરમેન હિતેશ રૂડાણી, 
સલાહકાર ભરત સુરાણી, પ્રમોદ છાભૈયા, મહાત્માગાંધી 
રીજીયન ચેરમેન સંજય ધોળું, ચીફ સેકેટરી નરેશ રત્નાણી, 1૨૦ 
પ્રિતેશ છાભૈયા ઉપસ્થિત રહ્યા સાથે વાલીશ્રી અને કાર્યકર્તા 
સહીત 500 સમાજજનો ઉપસ્થિત રહી બાળકોનો ઉત્સાહ 
વધાર્યો હતો. 

ભારતીય ન નિ મુજબ દીપ પ્રાગટ્ય અને પ્રાર્થના કરી પંચામૃત 
માં બાળકો જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ શીખ્યા હતા તેની પ્રસ્તુતિ કરવામાં 


31008.:-91 7801877774, *91 7718977774 | 8110158112॥01121100 411 (દેદણશી.૯00 


આવી જેમાં ડ્રામા ...' 

રામ આયેંગે” 

હેપી બર્થ ડે સેલિબ્રેશન”, 

ટેકનોલોજી, 

ખેતી થી દુનિયા કેમ છેટી' 
જેમાં બાળકોએ વાતો કરતા કરતા આ વાતોને 

સ્ક્રિપ્ટમાં ફેરવી જાતેજ તૈયાર કર્યા હતા . 

ડાન્સ.. જિગ્રા, ઝુમકા, લેઝી ડાન્સ 

સિંગિંગ... ગ્રુપ સોંગ, હમ હોંગે કામયાબ', સોલો સોંગ' વહાલનો. 

દરિયો, રેપ સોંગ, 


જેને જોતા જ મોઢામાંથી ઓ બાપ રે...' નીકળી જાય એવા 
અટપટા પિરામિડ, તલવારબાજી... 
આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટની કૃતિઓનું ઓક્સન કરતા 8000/- 


થી 15000 સુધીના ગ્લાસ પેન્ટિંગ ખરીદી દાતા દ્વારા પ્રોત્સાહિત 
કરવામાં આવ્યા. 

બાળકો દ્વારા બનાવેલી બીજી કૃતિઓને પણ પ્રદર્શનમાં 
મૂકવામાં આવી, જેને નિહાળી વાલીઓ અને મહેમાનો આશ્ચર્ય 
પામ્યા હતા. સી.એ. પંકજ પારસીયા દ્વારા સાબર રીજીયનનાં 
બાળકો તેમજ કાર્યકર્તાઓને બિરદાવવામાં આવ્યા.. 

નિલેશ સુરાણીએ પણ સાબર રીજીયન ના 
કાર્યકર્તાઓના કાર્યો તેમજ તેમની ક્ષમતા ખૂબ જ અલગ અને 
જોશીલી છે તેમ કહી બિરદાવ્યા. ભરતભાઈ સુરાણીએ પંચામૃત 
ની શરૂઆતનો ઇતિહાસ કહી સંભળાવ્યો. વેદ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી 
તેમજ પંચામૃતના મુખ્ય સ્પોન્સર હર્ષ લીંબાણીએ પણ પોતે 
ભૂતકાળમાં પંચામૃતના પાર્ટિસિપેન્ટ્સ રહી ચૂક્યા છે એવું 
જણાવ્યું. સાબર રીજીયન ચેરમેન બીપીન રંગાણીએ પણ 
પ્રસંગોચિત વાત કરી ઉત્સાહ વધાર્યા હતો. 

*ત્યારબાદ પંચામૃતમાં ભાગ લેનાર બાળકોને શીલ્ડ 
રૂપી સંભારણું આપી પ્રોત્સાહિત કર્યાં. મેન્ટર્સ ટીમને પણ 
પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી અંતમાં બાળકો અને વાલીઓનાં 
પ્રતિભાવ આપ્યા અને માંગણી કરી કે વાલીઓ માટે પણ પંચામૃત 
જેવો પ્રોગ્રામ કરો . બાળકોએ અનુભવ વાગોળ્યા જેમાં તેઓએ 
માંગણી કરી કે આવા પ્રોગ્રામ 30 દિવસનો હોવા જોઈએ...!. 


અંતમાં સાબર રીજીયન સેક્રેટરી તુલસી સેંગાણી દ્રારા 
પંચામૃત-5 સફળ બનાવનાર સૌનો આભાર માનવામાં આવ્યો 
હતો. સુંદર મજાનું ભોજન માણ્યું જેમાં તલોદ-પ્રાતિંજ ડિવીઝન 
નો સુંદર સહકાર રહયો. બાદમાં ફરી મળવાના પ્રોમિસ સાથે 
બાળકોએ ભીની આંખોએ વિદાય લીધી અને સૌ છુટા પડ્યા!!! 


સંકલન.લીના છાભૈયા, 
યુવા ઉત્કર્ષ કન્વીનર (5810) 


સૌરાષ્ટ્રરીજીયત યુધાસંઘ દ્વારા સંપર્ક યાત્રાતું આયોજત 


તેલંગાણા આંધ્રપ્રદેશ રીજીયન દ્વારા 
વડીલ તીર્થયાત્રા મંગળવાર તા. 11-06-2024 
ના રોજ વહેલી સવારે ઘૃષ્ણેશ્વર થી વણી 
સપ્તશ્રુંગી દેવી મંદિર જવા માટે રવાના થયા 
હતાં. બપોરના ૧.૦૦ કલાકે 
સપ્તશૃંગી દેવી મંદિરમાં દર્શન 
કરેલ. બપોરના ૪.૦૦ કલાકે 
ભોજન લીધું હતું. અને ત્યારબાદ 
પંચવટી, નાશિક જવા માટે રવાના 
થયા હતાં. 

સાંજના 6:00 કલાકે 
નાશિક મધ્યે રામકુંડ ગોદાવરી 
કિનારે ગંગા આરતી કરવા નો. 
માં લાભ લીધા બાદ પંચવટી 
સીતા ગુફા મંદિર અને ત્યારબાદ 
આપણા ભારત ના આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ એ 12મી 
જાન્યુઆરીએ સ્વામી વિવેકાનંદની જન્મજયંતી 
નિમિત્તે વિશાળ રાષ્ટ્રીય યુવા મહોત્સવ ને 
નાસિક ખાતે મહા રેલી, સંબોધન અને 
મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કરવા પહેલા મોદીજી 
કાળારામ મંદિરે ભગવાન શ્રીકાળારામ ની 


100 રીજીયત ઘડીલ તીર્થયાત્રા દ્વિતીય દિવસ 


પુજાપાઠ, આરતી કરી દર્શન લીધા હતા એ 
કાળારામ મંદિરે આ 1:40 ની યાત્રાળુ ટીમે 
દર્શનનો લાભ લીધો હતો 

રાત્રી રોકાણ નાશિક મધ્યે કરવામાં 
આવેલ જેમાં કેંદ્રીય સમાજના પ્રચાર પ્રસાર 
સમિતિ સભ્ય તેમજ સ્થાનિક નાશિક 
સમાજના ટ્રસ્ટીશ્રી રમેશભાઈ વાસાણી 
તેમની સાથે સ્થાનિક નાશિક સમાજના 
એક્ટિવ સભ્યો સતિષ વાસાણી, 
પુરષોત્તમભાઈ ભાવાણી, હરેશ જબુવાણી 
અને નાશિક યુવામંડળ નંદિની (નાસરડી) 
વિભાગ ના યુવા મિત્રો એ નાશિકમાં ફરવા 


અને રહેવા માટે સુંદર અને સરસ વ્યવસ્થા 
અગાઉ થી ગોઠવણી કરી અને ફરવા માટે સાથે 
રહી સારો સાથ અને સહકાર આપેલ હતો. 


1/80 રીજીયન પ્રવકતા -મહેશ સાંખલા 


કરોડો શ્રધ્ધાળુઓના આરાધ્ય દેવી 
કુળદેવી ઉમિયા માતાજીના પ્રાગટ્ય સ્થાન, 
તિર્થસ્થાન અને મહાશક્તિપીઠ ગણાતા કુળદેવી 
ઉમિયા માતાજીના ઉંઝા ખાતેના દિવ્ય અલૌકિક 
મંદિરપર ભાદરવી સુદ નોમ થી ભાદરવી પુનમ 
સુધી ભવ્યાતિભવ્ય ધજા મહોત્સવ ઉજવારો. સૌ 
પ્રથમવાર ધજા મહોત્સવનો શુભારંભ કરાશે. 
સાત દિવસમાં લાખો શ્રધ્ધાળુઓ મા કુળદેવી 
અખંડ સ્વરુપા ઉમિયા માતાજીના ચરણોમાં 
શિશ ઝુકાવી ધન્યતા અનુભવશે સાથે મંદિરની 
સ્થાપના વર્ષ 1868 માં થઈ હોવાથી 1868 ધજા 
ઉપરાંત 11 હજાર 111 ધજા ચડાવવામાં આવશે. 
ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન દ્વારા પ્રત્યેક 
શ્રધ્ધાળુઓને નાસ્તો, પાણી, ચા ઉપરાંત ભોજન 
પ્રસાદની વ્યવસ્થા મંદિર તરફથી કરવામાં 
આવશે. સંસ્થાના માનદ મંત્રી દિલિપ દાદા 
(નેતાજી), ટ્રસ્‍ટી મંડળ અને વિવિધ કમિટિ દ્વારા 
ધજા મહોત્સવના આયોજનની વ્યુહરચના 
તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. 


ભાદરવી સુદ નોમ (નવમી) ના રોજ સવારે ધજા 
મહોત્સવનો શુભારંભ કરવામાં આવશે. સાત 
દિવસ સુધી ભવ્યયાતિભવ્ય ધજા મહોત્સવની 
હર્ષોલ્લાસ અને આસ્થા-શ્રધ્ધા સાથે કરવામાં 
આવશે. સાત દિવસ વહેલી સવારે મંદિરમાં 
મંગળા આરતી બાદ ધજાઓ શિખર પર 
ક્રમબધ્ધ અને શિસ્તબધ્ધ રીતે ચડાવવામાં 
આવશે. સાંજે મંદિરમાં આરતી બાદ ધજા 
ચડાવવાના કાર્યક્રમને વિરામ આપવામાં 
આવશે. ધજા લઈને આવનાર શ્રધ્ધાળુઓનું 
ભવ્ય સ્વાગત કરાશે, મંદિરના પ્રાંગણમાં ઢોલ 
નગારા અને ભુંગળના કર્ણપ્રિય નાદ સાથે 
સ્વાગત કરાશે. ધજા મહોત્સવમાં ભાગ લેવા 
માટે 250 કરતાં વધારે સંઘો અને મંડળો 
જોડાશે. અંદાજે 20 લાખ શ્રધ્ધાળુઓ મા 
ઉમિયા માતાજીના દર્શન કરવા પધારશે. 
પગપાળા પધારનાર ભક્તોની સેવા માટે ઉંઝાની 
ચારેબાજી સેવા કેમ્પ શરુ કરાશે. સંસ્થાની 
વિવિધ 40 કમિટિ કાર્યક્રનનું સંચાલન કરશે. 


ધજા મહોત્સવમાં 1686 ધજાઓ ચડાવવામાં 
આવશે. વર્ષ 1868 માં બિહારના રાજા 
વ્રજપાલસિંહ સિધ્ધપુર આવ્યા હતા. 
વ્રજપાલસિંહ શિવજીના પરમ ભક્ત હતા. 
જેમને શિવજીએ સ્વપ્નમાં ઉંઝા ખાતે મંદિરની 
સ્થાપના કરવા આદેશ કર્યો હતો. જેના કારણે 
વ્રજપાલસિંહ ઉંઝા રોકાઈ ગયા હતા. જેમણે મા 


દક્ષિણ ગુજરાત 


કુળદેની ઉમિયા માતાજીના મંદિરની સ્થાપના 
કરી હતી. જે અવિસ્મરણિય ઘટનાને જીવંત 
રાખવા 1868 ધજા ચડાવવામાં આવશે. જે 
શ્રધ્ધાળુ ધજા ચડાવવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય 
તેમની પાસેથી પ્રત્યેક ધજા દિઠ પાંચ હજાર એક 
રૃપિયા નક્કી કરાયા છે. 


ભાદરવી સુદ નોમથી શુભારંભ થનારો ધજા 
મહોત્સવ સાત દિવસ સુધી ચાલશે. આ 
દરમિયાન 11 હજાર 111 ઘજાઓ શિખર ૫૨ 
ચડાવવામાં આવશે. પ્રત્યેક ધજા દિઠ રૃપિયા 


એક હજાર એક સો અગિયાર રૃપિયા નક્કી છે 
કરાયા છે. કોઈપણ સંસ્થા, સંઠન. મંડળ કે 
વ્યક્તિ નામ નોંધાવી અમુલ્ય અવસરના 
સહભાગી બની શકશે. 


પ્રુધ્વિ પર રાક્ષસોનો આતંક મચી રહ્યો હતો. 
પવિત્ર તપોભુમિ પર તપશ્ચિ-ત્રકષિમુનીઓ યજ્ઞ- 
તપ કરી રહ્યા હતા. જ્યાં આતંક મચાવી રાક્ષસો 
યજ્ઞ-તપનો ભંગ કરતા હતા. તે સમયે રાક્ષસોનો. 
સંહાર કરવા માટે શિવજી સ્વયં ઉંઝા વનમાં 
પ્રગટ થયા હતા. તેમની સાથે મા પાર્વતી એટલે કે 
મા ઉમિયાજી પણ પ્રગટ થયા હતા. એવું કહેવાય 
છે કે દેવાધીદેવ શિવજીએ જ ઉંઝામાં મા ઉમિયા 
માતાજીને સ્થાપિત કર્યા હતા. 


જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે ધજા વિજળીનું પ્રતિક 
છે.ધજાને કેતુ ગ્રહ સાથે સંબંધ છે. કેતુ મોક્ષનો 
કારક છે. એટલે આધ્યાતિક યાત્રા કેતુ સાથે. 
સંબંધિત છે. ધજાએ આધિપત્ય એટલેકે 
વિજયનું પ્રતિક છે. વિજય એટલે કે એક તરફ 
ભોતિકતા અને બીજી તરફ મોક્ષ પ્રાપ્તિ. 
આધ્યાત્મિકતા તરફનું પ્રયાણ કરવા ધજા પ્રેરીત 
કરે છે. આધ્યાતિમ વિજ્ઞાન કહે છે કે કેતુ ગ્રહ 
સંન્યાસીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ધજાના દર્શન 
કરવાથી શોર્ય,બળ,સાહસ અને આધ્યાત્મ 


તા.08 અને 09 જુન 2024નાં રોજ 
સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન અંતર્ગતના બોટાદ જિલ્લાના 
બોટાદ શહેર અને ભાવનગર જિલ્લાના 
ભાવનગર, સિહોર અને પાલીતાણા શહેરમાં 
આપણા ભાઈઓ સાથે સંપર્ક સેતુ ગાઢ બને તે. 
માટેસંપર્ક યાત્રા કરવામાં આવેલ. 

ટીમ 2023-25 ની પ્રથમ સંપર્ક 
યાત્રામાં રીજીયનની ઉત્સાહિત ટીમમાંથી 
રીજીયન ચેરમેન તરુણ વાગડિયા, ચીફ સેક્રેટરી 
દિનેશ લીંબાણી,૦૯% હિરેન વાડીયા, 01૨૦ 
જયેશ ઠાકરાણી અને પ્રચાર-પ્રસાર નીતિન 
લીંબાણી જોડાયા હતા. 

સૌપ્રથમ બોટાદ શહેરમાં વસતા 
રીજીયનમાં સક્રિય ભાઈઓ. સાથે હરિહર 
ટિમ્બર્સ ખાતે મિલન કરીને સંપર્ક યાત્રાનો 
પ્રારંભ કરેલ. જેમાં રીજીયન ૪51૯1220 દિનેશ 
પોકાર અને બોટાદ યુવક મંડળ પ્રમુખ હિમંત 
રંગાણી, યુવા મંડળના સભ્યો અને વડીલોએ 


અલ્પાહાર સાથે મિલન કરવામાં આવ્યું હતું. 
સૌરાષ્ટ્ર રીજીયન સાથે સંપર્કમાં ક્યાં ઘટે છે અને 
તેને વધારે વધારવા માટે શું કરી શકાય તેના માટે 
સંવાદ કર્યો હતો, જેને સુરેશ લીંબાણી, અરવિંદ 
પોકાર તથા હાજર ભાઈઓએ. રીજીયનમાં 
સક્રિયતા વધારવા માટે હામી ભરેલ હતી. 
આખરી દોરમાં પાલીતાણામાં 
અંબિકા પ્લાય ખાતે પાલીતાણા અને 
ગારિયાધાર સમાજના સભ્યોએ બહોળી 
સંખ્યામાં હાજર રહીને એકતાના દર્શન કરાવ્યા 
હતા અને સ્વરુચી ભોજન-વાળું કર્યા બાદ સંપર્ક 
મિલનનો દોર આગળ વધ્યો હતો. જેમાં ચેરમેન 
તરુણ વાઘડીયા દ્વારા રીજીયનની કામગીરી, ત્રિ- 
સ્તરીય માળખું અને તેર થીમ વિશે વિસ્તૃત. 
માહિતી આપી હતી અને [હિરેન વાડીયા દ્વારા 
છણાવટ કરવામાં આવી હતી. પાલીતાણા અને 
ગારિયાધારના સભ્યોની હાજરી જોઈને સંપર્ક 
યાત્રાની ટીમમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ વ્યાપ્યો હતો. 
અને આવી જ રીતે ઉત્સાહભેર રીજીયનના 
કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવા માટે અપીલ કરવામાં 
આવી હતી. જેને ચેતનભાઇ રવાણી, જીતુભાઈ 
વાડીયા તથા દરેક સભ્યોએ વધાવ્યું હતું. 


અંતરનો આવકાર આપ્યો હતો વિચારોની છ! 


આપલે કર્યા બાદ બોટાદ સમાજના વડીલોએ £ 
આશીર્વાદરૂપી અમૂલ્ય સૂચનો આપ્યા હતા. _ 


બોટાદ સમાજના વ્યવસાયિક એકમો એ 
પ્રભાવિત કર્યા હતા અને અંતે બોટાદ સમાજના 
મહામંત્રી ઇંશ્વરભાઇના નિવાસે ભોજન 
પ્રસાદનો લ્હાવો લઈને પ્રસ્થાન કર્યું હતું. 
ત્યારબાદ ભાવનગરમાં ભગવાન 
સોમીલ ખાતે ખૂબજ ઉમંગથી હાજર સભ્યો 
સાથે ચર્ચા કરી હતી અને સંપર્ક મજબૂત થાય. 
તથા રીજીયનના પ્રોગ્રામમાં હાજરી વધે તેવી. 
અપીલ કરી હતી. સૌરાષ્ટ્ર ઝોન સમાજના સહ 
ખજાનચી વિઠ્ઠલભાઈ પોકાર અને વડીલોએ. 
ભાવનગર સમાજની ઘટતી સંખ્યા અંગે ચિંતા 
કરી અને માહિતગાર કર્યા હતા છતાં પણ 
બનતા પ્રયાસો કરવા માટે બાહેધરી આપી હતી. 
સંપર્ક યાત્રાના આગળના દોરમાં 
સિહોરમાં રામદેવ સોમીલ ખાતે સિહોર વસ્તા 
ભાઈઓ અને આગેવાનોની હાજરીમાં 


તરફની ગતિપ્રાપ્ત થયા છે. 


ધજા હંમેશં મંદિરના શિખર પર ચડાવવામાં 
આવે છે. જે દર્શન કરનાર કે ધજા ચડાવનાર 
શ્રધ્ધાળુને ઉર્ધ્વગતી પ્રાપ્ત કરાવે છે. આ અંતે 
જાણીત જ્યોતિષાચાર્ય પ્રુથુલ મહેતા કહે છે કે 
સંસારના સુખ તરફથી આદ્યાત્મ તરફની ગતિ 
કરાવે છે. ધજાઓ સાત રંગની હોય છે.માનવ. 
શરીરમાં સાત ચક્રો આવેલા છે. ધજાનો સીધો 
સંબંધ માનવ શરીરમાં રહેલા સાત ચક્રો સાથે છે. 
સાત ચક્રો સંતુલિત હોય તો ઓરા સંતુલિત રહે 


અવકાશનાં વિવિધ પ્રકારના તરંગો સતત તરતા 
રહે છે. શિખર પર ફરકતી ધજા અવકાશમાં 
રહેલા સુક્ષ્મ તરંગોને સમાવી લેછે. સકારાત્મક 
સુક્ષ્મ તરંગો ધજા નીચે તરફ મોકલે છે.જેના 
કારણે ધજાની નીચે ચારેબાજુ સકારાત્મકતા 
સર્જાય છે. મંદિરનું શિખર હંમેશાં પિરામીડ 
આકારમાં હોય છે. કારણકે પિરામીડ પોઝીટીવ 
એનર્જી આપે છે. વૈજ્ઞાનીક પરિક્ષણોમાં સિધ્ધ 


જ થયું છે કે પિરામીડમાં નીચે રહેવાથી આયુષ્ય 


વધે છે. ભૌત્તિક વસ્તુઓ પર પણ તેની 


| સકારાત્મક અસરો પડે છે. ઓમ શિવાર્માપણ 


ગ્રુપના ચીફ ફાઉન્ડર જ્યોતિ પટેલના જણાવ્યા 
અનુસાર કુળદેવી ઉમિયા માતાજીને લાલ રંગની 
અને ત્રિકોણ આકારની ધજા ચડશે. લાલ રંગ એ. 
શુભ અને શોર્યનું પ્રતિક છે. ત્રિકોણ આકાર 
અગિનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ત્રિકોણ ધજા 
અગ્નિ એટલે કે વિજયનું પ્રતિક છે. લાલ રંગ એ 
જીવનને આનંદમય, ઉત્સવમય, મંગલમય 
બનાવે છે અને આધ્યાત્મિકતા તરફ દોરી જાય 
છે. 


મહાભારતના યુધ્ધ સમયે અર્જુનના રથ પર જે 
ધજા હતી તે ધજા પર હનુમાનજી બિરાજમાન 
હતા. હનુમાનજી મહારાજ એ શૌર્યનું પ્રતિક છે. 
ધજા પણ શોર્યનું પ્રતિક છે અને વિજય પ્રાપ્ત 
કરાવે છે.ધજાઓ પર વિવિધ પ્રકારના પ્રતિક 
અંકિત કરવામાં આવે છે. 

માં ઉમિયાની અસીમ કૃપા અને 
આશીર્વાદ આપણા સૌ સમાજજનો ઉપર 
વરસતા રહે એવી કૃપા સાથે અસ્તુ.. 


સંયોજક -પરસોતમ વાલાણી 


તા તેજસ્વી તારલાઓ... 


પ્રઠ(ર&પ્ા 1૬1૫૮૪ ૨૦૫18૫ 


40170 (511: તંજ પત્યા, 
પ્રણામટ) 
109 65૬8 (ઉપંગ(॥ [/તાંપળ) 
91% 


24૨651૪4 10107416710. 
પ્રપ્ાહા84 કા 
લા॥ાણાઢાં (2૩00૩0૬1૪૦, 


109 65૬8 (દળ ટ્ટાંક જાલ્તાંપાળ) 


₹/.૬5૫18114। 
પ્રણય) પ્રણમ) 
10" £85૬ 


90.67% 90.60% 


24107૫ 168૫૪4 


'/મંડટત તટમાંળ (22001૧808૦ 


5&પ્રા( 4 14૫૫51૯ 
પિહપ્પ્ર8પળા 
(ઉધ(8૦0 (51 તંણ/ 5પ, 
પ્રણાય8) 
109 65૬8 (6પાં૩/ટ0 [/ટતાંપળા), 
ક 90.50% 


ડહાપાલા, 8પ 40૯ 
17&પ ૬1૫0૨૭43૫45 
8111107 (ઝિરળરા18ર1૧૪ર 
10048) 

109 6588 દટટાંડ॥। 
90.17% 


2010૨ 15૫44 01૫૬૬0૪0 


52]/૩॥ (પ૩(ળાયતટ 1191408) 


પ1ણાર૪) 
109 ૮85૬૬ 
89.40% 


88.34%. 


૨૫૫૯6૫૫ 0140/4પા 
11104પ5૫108પ્ર&ા 
&1051300/ય (પિટળતઢતંટ 


109 65૬8 (દતટ151 જાલ્ાંપાળ) 


।101/11૪ પ4૫1૫૪ છાપ્રદડપ, 
હઠે 
૫/૮2 (1201 110108) 


109 65૬8 (દાડા જલ્તાંપળ) 
87.84% 


1૬1'5 ॥18₹1 - મિશત અભિપત્યુ તી વિશેષત યુધાધત ડેતુ ડિજિટલ સભાતો 
16 જૂત 2024તાં રોજ શુભ શરૂઆત થવા જઇ રડેલ છે. 


મિશન અભિમન્યુ - અપૂર્ણ નહી પરિપૂર્ણ 
છિ... - “વન---ન-- “શિ 


16 જૂન ના મિશન અભિમન્યુ ને પાંચ 
વર્ષ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થવાના છે અને મિશન 
સંકલ્પ તથા ઉદ્દેશ્યને પૂરી મિશન ટીમે સાથે મળીને 
કઠિન પુરુષાર્થ દ્રારા સફળ પ્રયોજન રુપ પ્રદાન કર્યું 
છે અને હવે અ. ભા. ક. ક. પાટીદાર સનાતન 
શ્રીસમાજ ના ઉત્કૃષ્ટ ભવિષ્ય નિર્માણમાં 
સહયોગી થવા માટે મિશન અભિમન્યુ ચતુર્થ 
ચરણ - મિશન વિવેકાનંદા માં યુવાનો ને જોડાણ 
તથા સહયોગ હેતુ પ્રેરિત કરવા માટે આપણા 
મિશન ના નવીન પ્રયોજન ની પ્રથમ સભા પણ 
અવિસ્મરણીય દિવસ તા. 16/06/2024 ના 
રહેશે.આ ઓનલાઈન સભામાં જોડાવા માટે સહુ 
મિશન યુવા સારથિઓ સાદર આમંત્રિત રહેશે. 
તા.-16/06/2024 
વાર-રવિવાર 
સમય -9.30 વાગ્યે રાત્રે. 

1.81”5 1018881' ગુગલ મીટનાં માધ્યમ 
થી સર્વે વિવેકાનંદા રુપે મિશન સારથિઓને (20 - 
40 વર્ષના યુવાનો) મિશન અભિમન્યુ ના સર્વે 
મુખ્ય પ્રશિક્ષકો સાથે રુબરુ થવાનો અવસર મળશે 
તથા સર્વે પ્રકારના સામાજીક, 
આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક તથા આરોગ્ય સંબંધિત 
પ્રશ્નોના ઉત્તર પ્રાપ્ત થશે. સાથે જ એમની ઘટક 
સમાજમાં નિયમિત માસિક મિશન વિવેકાનંદા 
સભા આયોજીત કરવા હેતુ પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત થશે. 

1.81”5 1/11 ગુગલ મીટ માટે દરેક 
મહિના નો કોઈ પણ એક શનિવાર નો દિવસ 
સમય - રાત્રે ૯૬૩૦ કલાકે આયોજન કરવામાં 
આવેલ છે. તેની લિંક દર મહિને કિશન નાકરાણી 
દ્વારા ગ્રુપમાં મોકલવામાં આવશે. જેનામાં માત્ર 
સંયોજક, પ્રચારક તથા પ્રશિક્ષક નહિ અપિતુ સર્વે 
મિશન યુવા સારથિઓ ને જોડાવાનું રહેશે. જેનાથી 
અંતર્ગત - 
સારથિપરિચય 
સત્રની ગતિવિધિઓ 


સત્રમાં ત્યૌહાર તથા પ્રવાસ જેવી નવીનતા નો 
જોડાણ 
ભૌગોલિક સ્થિતિ વશ ઓનલાઇન સત્ર લેવાતા 
હોય અથવા માત્ર સ્વયંના વ્યક્તિગત અભ્યાસ 
અથવા પરિવાર પૂર્તિ આધ્યાત્મિક સભા 
ગોઠવતા હો,તેની જાણકારી 
મિશન સંબંધિતપ્રશ્રોત્તરી 

ઈત્યાદિ સર્વજનો સાથે સાઝા કરીશું. 
મિશન સંબંધિત પ્રશ્નો સભામાં તાત્કાલિક પૂછી 
શકાશે. અને તેનાં ઉત્તર મિશન સંયોજકો દ્વારા 
ત્યારે જ આપી દેવામાં આવશે. 

તેમજ મિશન ના મુખ્ય પ્રશિક્ષકો થી 
આપના જે કોઈ સંબંધિત પ્રશ્ન હશે તેના માટે પ્રશ્ન 
આપ વ્હોટ્સએપ ગ્રુપમાં એક દિવસ પહેલા 
લેખીત મોકલી શકો છો. જેની જાહેર નોંધ લેવામાં 
આવશે અને તેના ઉત્તર સભામાં આપવામાં 
આવશે.આ ડિજીટલ સભાના માધ્યમથી આપણું 
યુવાધન શ્રી સમાજના શ્રેષ્ઠતમ ભવિષ્ય નિર્માણમાં 
સહયોગી થઈ રાષ્ટ્રીય આધ્યાત્મિક અભિયાન નો 
ધ્યેય પૂર્ણ કરવા માટે મોદીજીના લક્ષ્ય માટે 
યોગદાયી બનશે. 


મિશન અભિમન્યુ માં યુવાનો ને જોડાણ 
તથા સહયોગ હેતુ પ્રેરિત કરવાના ઉપલક્ષમાં 
આપણા યુવાધન હેતુ (20-40 વર્ષયિ યુવાનો હેતુ) 
યોજાનાર આ ડિજિટલ સભાના માધ્યમ થી હવે 
કાર્ય સાથે સામાજીક અન્વયન રૃપી યજ્ઞ નું આહ્યાન 
થવા જઈ રહ્યું છે.જેમાં સહભાગી થનાર ને મિશન 
સર્વોચ્ચ શિખરે પહોંચાડવાના સંકલ્પ હેતુ સુયોગ્ય 
સુઝાવ તથા સૂચન સાઝા કરશે. 

1.815 3 12121 ના અંતર્ગત 
સર્વેજનોના પરિચય, મિશન સંબંધિત પ્રશ્ચોત્તરી, 
મિશન વિકાસ તથા સમાજના સામાન્ય જનના 
સંપૂર્ણ પરિપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ નિર્માણ હેતુ ચર્ચા 
વિચારણા તથા ધાર્મિક - સામાજીક રીતિ રીવાજો 
પાછળ રહેલા શાસ્રોક્ત અને વૈજ્ઞાનિક કારણોના 
જ્ઞાન હેતુ સહેજ સરળ વાર્તાલાપ રહેશે. આ 
વાર્તાલાપ વિવેકપૂર્ણ રહેશે પરંતુ ઔપચારિક 
નહીં. તેમજ યુવાધન ને વાર્તાલાપમાં સહજતા 
અનુભવાય તે માટે સંવાદમાં હિન્દી ભાષાનો 
પ્રયોગ કરવામાં આવશે. સભામાં સહેજ રયાણ 
કરી આપણે મિશન ના આ પ્રયોજન ને સફળ 
બનાવીશું. 


સંયોજક: નમિતા માધાણી, ગોવા. 
પૂર્ણ મિશન ટીમ સંગ અખિલ ભારતીય યુવાસંઘ 
તથા મહિલા સંઘ. 


સપથ વિધિપ્રસંગસાથે બેલગામ મહિલા મંડળનું આતંદેળાતું આયોજત 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ બેલગામ, કર્ણાટક માં મહિલા મંડળ દ્વારા 
આયોજીત આનંદ મેળો ગત તારીખ 09 જુન 2024નાં રોજ આયોજન કરવામાં આવેલ. જે દિવસે. 
ભારત રાષ્ટ્ર નાં ત્રીજી વેળા સપથ ગ્રહણ કરતા માનનીય ગુજરાતનું ગૌરવ એવા નરેન્દ્ર મોદી જી નું 


લાઈવપ્રસારણ પણ નિહાળવા ની આયોજન કરેલ હતું.. 

જેમાં સમાજના સૌ સભ્યો સહભાગી થઈ ખૂબજ આનંદ વિવિધ વાનગીઓ સાથે માણ્યો અને 
અવનવી વિવિધ રમતગમત ની મજા સાથે સાથે હોમ મેડ સ્વાસ્થ્ય વર્ધન અને અવનવા ટેસ્ટ સાથે. 
નાસ્તાનો સ્વાદ લીધેલ અને પરસ્પર બિરદાવેલ અને આનંદ મેળા નો આનદ માણ્યો.. સાંજના 07 
કલાકે સાથે મળીને સમાજના સૌ સભ્યો એક સાથે મોટી સ્ક્રીનમાં માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદીજીએ. 
જે શપથ લીધી એ બધાએ એક સાથે નિહાળ્યું અને ચર્ચા મંથન પણ કર્યું... 


11૫11 1'0 


€૦૦#૭- 


"»- 


8 -- 91 8999989162 


1.001૮11૫0 1₹"01દ €001ઇ 12 -& 
1₹1.104111' 1-1€₹12%11'% | 


110151. 


72121,01દ1ઇ 1019 
07011. ૫111" ઇક 


1૦૧૦ 1000* ૦૦₹ 


॥10111.81॥1.00.1॥ 


વિશેષમાં આવનાર સમયમાં 
સૌરાષ્ટ્રની રીજીયનની વાર્ષિક સામાન્ય સભા 
પાલીતાણા ખાતે શેત્રુંજય પર્વતની ગોદમાં 
રાખવાનું જણાવતા પાલીતાણા સમાજના 
સભ્યોએ સહર્ષ સ્વીકાર કરીને પૂર્ણ સહયોગ 
આપવાનું જણાવેલ, જેના ભાગરૂપે તા. 
9/6/2024 ના વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું 
આયોજન કરી શકાય તેવા સ્થળોનો અભ્યાસ 
કરીને સંપર્ક યાત્રાની ટીમ સંતોષકારક સંપર્ક 
યાત્રા કરીને રાજકોટ પરત ફરી હતી.પ્રચાર- 
પ્રસારઃ-નીતિન લીંબાણી ણ 


01ર0:- જયેશ ઠાકરાણી 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 

એવં પરેંપરા-પ્રાપ્તમ્‌ ઇમં રાજર્ષયો વિદુઃ। 
સ કાલેનેહ મહતા યોગો નષ્ટઃ પરંતપ॥ 
(અ.૪-૨) 

એ પ્રમાણે પરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા આ 
જ્ઞાનયોગને રાજર્ષિઓ જાણતા હતા; પરંતુ હે 
પરંતપ ! તે યોગ ઘણા સમયથી આ લોકમાંથી 
લુપ્ત થયો. ક 
જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન 
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ્વારા 

ઉગ્ડલવિઘાર્થીઓ માટે 
ખાસ સુવિધાઓ 


€5€ 1181.15 -&ત૪.૫૦.47/2023-24ની 

પ્રિલીમ્સ પાસ કરેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે ૫/011૮5 

(પ510૪ 0) 1પાતેંઢધંભા ડોદર 201% 

લત્તા ડલત્તત્લ્) દ્વારા ખાસ ૯5૯ 1081૫45 

8/:€14 જે પણ વિદ્યાર્થીઓએ તાજેતરની પ્રિલીમ્સ 

પરીક્ષા પાસ કરેલ છે તે વિદ્યાર્થીઓ માટે 10011૮5 

દ્વારા જીપીએસસી મેઇન્સ બેચનું (૦05૯ ઉઢાપ્ક 

કઢવાત ખાસ આયોજન કરેલ છે જેની અંતર્ગત; 

1.રહેવાની સુવિધા, 

2.જમવાની સુવિધા, 

3.વેલ્યુ એડિશન કોચિંગની સુવિધા, 

4.મેન્ટરશીપ પ્રોગ્રામ, 

5.ટેસ્ટ સીરીઝ ની સુવિધા 

6.લાયબ્રેરી સુવિધા 

7.કમ્પ્યુટર લેબની સુવિધા 

8.ડીસ્કશનરૂમની સુવિધા એકદમ રાહત દર પર. 
નીચે આપેલી લીંક માં આજે જ 

રજીસ્‍ટ્રેશન કરાવોઃ 

ઊ895://લ્વંપ.પાંડી પતં) ઢ૦પળતંતધં૦ત,૦૪૪/૫પતિં 

વ્/ 


€૧1/101052[0 :7202080202 


ઘાસ્તવિકતા સાથેતીઆં તસવીર 
ડાલેઆપસડુ અનુભવી રહ રહ્યાછો 


કાપ5 ઓછું છે, તો ગજવાં ઢટાવ તું, 
ઝભ્ભો મારો કૉલર વાળો બનાવ તું. 


ઇઝ રટ 5-૦ 
કના એટલે કે સ્વમાન તો જોઇશે જ. 
ક 


વિષવઃ 
દ (સહયોગનિધિ બીલ) ભરવા 
બાબતે... 
૪51૬સહયોગનિધિ (૪૩1૯ ર૯94) તલા) 
ભરવાની અંતિમ તારીખઃ 15.06.2024 
શુક્રવાર છે. તો અત્યાર સુધીમાં બાકી રહેતા 
સભ્યો આ રાશિ સમયસર ભરી દેશો, તેવી 


ૌડ( કાર્યકર્તાઓ તેમજ સભ્યો જોગ સંદેશો 


આશા સાથે અરજ કરીએ છીએ..આપ સૌ. 
જ જાણો જ છો તેવી રીતે દર વર્ષે 
 સહયોગડિમિ 


જો જો મિત્રો આપ 15.06.2024 
સુધી સમયસર સહયોગનિધિ જમા નથી 
[ કરાવતા તો એ %5૪મેમ્બર ને ત્યાર પછી 
| પેનલ્ટી ભરવી પડશે. 


૪૩1૯ સભ્યપદ સુરક્ષિત રહે તે માટેઆ 
અંતિમ અવસર ની માહિતી આપના 
વિસ્તાર રીજીયન - યુવા મંડળ ના સર્વે મિત્રો 
ને આપશો સાથે આપના ૪51૯ પરિવારના 
સભ્યોના સભ્યપદ સુરક્ષિત રહે માટે 
સમયસર સહયોગનિધિ ભરી ભરાવી 
પોતાનો કર્તવ્ય નિભાવશો.. 


૩મીતણીંતોજમીતણીં 


010) 4 તઢ]/ડ 1.૯ 110173 ૫... 
સૌ મિત્રો સ્વસ્થ રહો એવી શુભકામના સહ... 


ટીમ યુવાસંઘ 2023-25 


આજે વિશ્વ બાલશ્રમ નિષેધ દિવસ 


મહિલા સંઘ - યુવાસંઘ 


12 ગૂન 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


લગાડી દેવાય છે. ખેતીકામ, ગૃહઉદ્યોગ, 
ઢોર ચરાવવા જેવા કામો પણ અનેક 
બાળકોએ કુમળી વયમાં કરવા પડે છે. આ 
તમામથી અતિ ગંભીર એવા ભીખ 
માગવામાં અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં ડૂગ- 
ટ્રાફિકિંગ માટે પણ બાળકોનો ઉપયોગ 
થાય છે અને ક્યારેક વેઠ પણ કરાવાય છે. 
વળી, બાળકીઓના કિસ્સાઓમાં નાની 
ઉમરમાં વેશ્યા-વૃત્તિ જેવા અતિ નિમ્ન 
કક્ષાના કાર્યો બળજબરીથી કરાવાય છે એ 
જાણીને આપણને આપણા સમાજ ઉપર 
શરમ આવવી જોઈએ. આમ છતાં 
સમાજની નબળાઈઓ સમાજે જ દૂર 
કરવી રહી એ નાતે આવો આપણે સૌ 
બાળ-મજૂરીને તેના દરેક સ્વરૂપે 
સમાજમાંથી દૂર કરવા બનતું બધું જ કરી 
છૂટીએ ... 


મિત્રો, બાળ-મજુરી એ વર્તમાન 
સમાજનું કલંક છે. પહેલાના સમાજોમાં જ્યારે 
જાગૃતિનો અભાવ હતો ત્યારની વાત ના કરતા 
આજે આપણે બાળ-મજુરીના કલંકને દૂર કરવા 
કમર કસવી પડે તેમ છે, કારણ કે લાખો-કરોડો 
બાળકોનું આપણે બાળપણ છીનવી રહ્યા છીએ. 
કોઈ પણ બાળકને પુખ્ત થયા પહેલા બાળ- 
મજુરીમાં ધકેલી દેવાથી તેનો અભ્યાસ, 
સાધારણ વિકાસ, રમત-ગમત તેમજ 
મનોરંજનનો અધિકાર છીનવાઈ જાય છે. 
કેટલાક કિસ્સાઓમાં આવા બાળકો ગુનાખોરી 
કે વ્યસનની લતે ચડી જાય છે. 

કેટલાય ભણવાની ઉમરના બાળકો, 
ઘરકામ, ચાની કીટલી કે હોટલમાં મજુરી તો 
અનેક બાળકો જોખમી ઔદ્યોગિક કામોમાં પણ 


હિંદુ મહિલાઓ અને હિંદુ 
છોકરીઓ સાવચેત રહો ગરમી અને ધૂળથી 
રક્ષણના નામે “હિજાબ” માર્કેટમાં આવી ગયા 
છે. 


હિન્દુ મહિલાઓએ આ બિલકુલ નાં જ 
ખરીદવું જોઈએ. 
તમારે હંમેશની જેમ સ્કાર્ક બાંધવાની જરૂર 
છે,હિજાબ નહીં 


અવસ 


તારીખ 12/06/2024 
સ્વઃ રૂક્મણીબેન ભીમજીભાઈ પારસીયા 
ઉંમર વર્ષઃ 77,કચ્છમાં ધાવડા મોટા 
હાલે નાગપુર 
તારીખ 11/6/2024 
સ્વઃ લાલજીભાઈ કાનજીભાઈ વેલાણી 
ઉંમર વર્ષઃ 71, કચ્છમાં ગામ લૂડવા 
હાલે દહાણું રોડ 


ખાસ કરીને ભારત જેવા વિશાળ, 
અને વિવિધતા ધરાવતા દેશમાં અનેક કર્યો 
સમાજ અને સરકારે કરવાના હોય છે, જેનાથી 
સાચા અર્થમાં લોકશાહી અને વિકાસના ફળ 
લોકો અને ખાસ કરીને જેને જરૂર છે તેવા લોકો 
સુધી પહોચાડી શકાય. બાળ મજૂરીના દૂષણનો. 
ખાતમો એ એવું જ કરી છે. જેના વિના આપણી 
એકરૂપ, સમરસ કે વિકસિત સમાજની વાતો એ. 
માત્ર વાતો જ છે. બાળ-મજૂરી વિરોધ દિવસ એ. 
ફક્ત ઔપચારિક્તા ના રહેતા સાર્થક કાર્ય બને 
તે જોવાનું દરેક જાગૃત નાગરિકનું નૈતિક કર્તવ્ય 
છે. 


સંકલનઃ 
જસવંત સુરાણી સિકંદરાબાદ 


સ્કાર્ફ બાંધવાની ઝંઝટથી બચવા માટે આ 
હિજાબ નપહેરો 

ફેશનના નામે આ હિજાબ આપણા 
પર થોપવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. માંડ 
માંડ તો પીરાણા નાં ઇમામ નાં સતપંથ માંથી 
આવી અનેક પ્રવૃતિઓ જે ઇસ્લામ તરફ લઈ 
જતી હતી એમાંથી વડવાઓની લાંબી લડત 
બાદ માંડ માંડ મુક્ત થયા છીએ.. 

તેઓ ઈચ્છે છે કે હિજાબને 

ફેશનના નામે ટ્રેન્ડમાં લાવવામાં આવે જેથી 
ધીમે ધીમે હિજાબ ભારતની સામાન્ય 
મહિલાઓનો પોશાક બની જાય. 

હિન્દુ વેપારીઓને પણ વિનંતી 
કરવામાં આવે છે કે તેઓ આ પ્રકારના 
હિજાબનું વેચાણ ન કરે... અને આવા 
ઉત્પાદનનો બહિષ્કાર કરે. 

પોસ્ટને આગળ શેર કરો જેથી દરેક 


સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ 
શોર્ય અને સંસ્કરણ સમિતિ 


બહેન-દીકરી જાગૃત અને સજાગ રહે. 
1ન નોંધ ફૂ 


તારીખ 11/6/2024 


સ્વઃ રામજીભાઈ મનજીભાઈ રૂડાણી 
ઉમર વર્ષઃ 90, કચ્છમાં ગામ હરીપુરા 
(નિરોણા) હાલે લોહેગાંવ (પુના) 
તારીખ 11/6/2024 
સ્વઃ હરીભાઈ નથ્થુભાઈ ભીમાણી (શેઠિયા) 
ઉમર વર્ષઃ 95, કચ્છમાં ગામ દેવપર (યક્ષ) 
હાલે કઠલાલ (ગુજરાત) 


ક#4₹./૧ઝ ૦:-:1૮૬ 
ડા1 પતા લ)/તા] 11011901, ડ1(૪૪%/ [૦. 186/187, ગળા 140. 7,8,9, €॥ઘવખ્લ 
ઉદ્યાતાાંતા1તા1 - 370201 , 1૯1૬011, ઉપાંથતલા - 11તાંત. 
ઉઝ#૦૬10છ10ઝાં નિઘતંતાપાં - 110. 4-91 99791 57883 


છાર.૫૫૯)ત ૦:૬-1૮૬ 


1. 0પ 00/40 - 10131411716 
1151101011 - (10. 4-91 94826 95508 


3. €પ૬પ્રપ॥। - 1401-4400 
પ્ઉષ્ટાત9॥ટાં - 100. 4- 91 98843 12206 
પંલાતાઉ॥તાં - 1010. 91 98413 88663 


2. 8૪0૬134840 - 1૬1૧૫4040૫4 4. ૫1./1%૪૫//40&/ - 48480840& 20/05 
8॥ત૫૦૩૬॥ાઢાં - 110. 4-91 7893459459 3ત્[૦ડ।00॥તાં - 110. 491 78428 05202 


5. 101&00&40 - ૦0& : ।લતાંણ॥દ્ઞાં - 110. 4-91 70202 74705 


ઇઝ છ405ય:55303₹ ૦૮ ૪૦૦૪ 140૪૭. 


ઝશાતાર-શ૪ડા૦૪સ૪ | દાળઇન-જઇડાકઝતમ. છબસ્કકઘ્ટ 


2ઉળાપઇાલન £1પ181છ0115૬ 


૬-૦૦૦-૬ાર કપ %1ઉણદઃાર 18010૦0ર-૬:ર 
પ્તદ,ક૩ ૯૦1₹₹1€૬ 

દા પન, ૩. ૯તગધનત 1૦૦૮ ગન પ, 26. 

ે, જાતજપ ૯૯ પ૦ઝલ, , ઉતતતાપતાપ્તાઇ, 


_ઉલડ3૦-1ટાં રિઘતંતાળ1: 99793૩52929 


11.16. 11100080 2૪1: 11. 
૧10 ઇર 10019૦0ર1-૬:ર ૫૪ ૯૦ર૦દર ડઇાગગા_ ૬ર 
કતદ/છ ૦૬-૮૬: 


૫૪૦% 84૦. 186/187 ગતા 54૦. 6 
૯૩૦તતાપાતાઝ્કત - 370 204, કલકતા, ૩૫0ંકતયા - 10તાક. 


૬/0 ૦21૮૬ 
45, ૯૦૩૦તલત ૯1૫૦૦૬, ૦પાપ્લધંધુઝપ#, 
૬૯૫01 તતાં, 16૫1010, ૯પાંથત્લદ - 370 140. 
#કવુવાંડા3ઝાપમાં રિપતઝાળા - 80૦. * 91 99254 98648 
છાપાત્ાંછાતાં રિઘતંઝઇાં - 01૦. * 91 99784 49205 


ડ્૦વવઝ- 
પાર, હ /૭ 3760 204. 
છ#કકત્તાાઝાકકાં રિકતક#ા - 90૦. 94 9૦7૦4 575૭૩. 


